Elusen 


Y Ffurf Uchaf o Gariad 


Gwneler eich holl bethau â chariad. 


1 Corinthiaid 16:14 


Er fy mod yn llefaru â thafodau dynion ac angylion, ac heb 
fod gennyf gariad, yr wyf wedi dod yn fel pres swnllyd, neu 
symbal gochlyd. 


Ac er bod gennyf ddawn proffwydoliaeth, a deall pob 
dirgelwch, a phob gwybodaeth; ac er bod gennyf bob ffydd, 
fel y gallwn symud mynyddoedd, ac heb gariad, nid wyf yn 
ddim. 


Ac er i mi roddi fy holl eiddo i borthi y tlodion, ac er rhoddi 
fy nghorff i'w losgi, ac heb gariad, nid yw o les i mi. 


Cariad sydd yn dyoddef yn hir, ac yn garedig; nid yw cariad 
yn cenfigenu ; nid yw cariad yn ymhyfrydu, nid yw wedi 
ymchwyddo, Nid yw'n ymddwyn yn anweddus, nid yw'n 
ceisio ei hun, nid yw'n hawdd ei ysgogi, yn meddwl dim 
drwg; Nid yw yn llawenhau mewn anwiredd, ond yn 
gorfoleddu yn y gwirionedd; Yn dwyn pob peth, yn credu 
pob peth, yn gobeithio pob peth, yn goddef pob peth. 


Nid yw cariad byth yn methu: ond pa un bynnag a fyddo 
proffwydoliaethau, hwy a fethant; ai tafodau, hwy a 
beidiant; pa un bynnag ai gwybodaeth, fe ddiflannodd. 


Canys ni a wyddom mewn rhan, ac yr ydym yn proffwydo 
mewn rhan. Eithr pan ddelo yr hyn sydd berffaith, yna yr 
hyn sydd o ran a gaiff ei ddileu. Pan oeddwn yn blentyn, mi 
a lefarais fel plentyn, mi a ddeallais fel plentyn, fel plentyn 
y meddyliais: ond pan ddeuthum yn ddyn, mi a roddais 
heibio bethau plentynnaidd. Yn awr gwelwn trwy wydr, yn 
dywyll ; ond yna wyneb yn wyneb : yn awr mi a wn mewn 
rhan ; ond yna y caf wybod megis hefyd yr adnabyddir fi. 


Ac yn awr yn aros ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn; ond y 
mwyaf o honynt yw cariad. 


1 Corinthiaid 13 


Gwyliwch, safwch yn gadarn yn y ffydd, gadewch i chi fel 
dynion, byddwch gryf. Gwneler eich holl bethau â 
chariad. 1 Corinthiaid 16:13-14 


Gwisgwch gan hynny, fel etholedigion Duw, sanctaidd ac 
anwyl, ymysgaroedd _ trugareddau, _ caredigrwydd, 
gostyngeiddrwydd meddwl, addfwynder, hirymaros; Gan 
oddef eich gilydd, a maddeu i'ch gilydd, os bydd gan neb 
gweryla yn erbyn neb: megis y maddeuodd Crist i chwi, 
felly chwithau hefyd. Ac uwchlaw y pethau hyn oll 
gwisgwch gariad, yr hwn yw rhwymyn perffeithrwydd. A 
llywodraethed tangnefedd Duw yn eich calonnau, i'r hwn 
hefyd y'ch galwyd yn un corff; a byddwch ddiolchgar. 
Colosiaid 3:12-15 


Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein Tad a'r 
Arglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn rhwym o ddiolch i Dduw 
bob amser drosoch chwi, frodyr, fel y mae yn gyfaddas, 
am fod eich ffydd yn cynnyddu yn ddirfawr, a chariad 
pob un o honoch oll tuag at eich gilydd yn helaeth; Er 
mwyn i ni ein hunain ogoneddu ynoch chi yn eglwysi 
Duw am eich amynedd a'ch ffydd yn eich holl erlidiau a 
gorthrymderau yr ydych yn eu dioddef: 

2 Thesaloniaid 1:2-4 


Yn awr diwedd y gorchymyn yw cariad o galon lân, ac o 
gydwybod dda, a ffydd ddilyffethair: 1 Timotheus 1:5 


Canys felly yr ydym yn llafurio ac yn dioddef gwaradwydd, 
oherwydd yr ydym yn ymddiried yn y Duw byw, yr hwn yw 
Gwaredwr pawb, yn enwedig y rhai sy'n credu. Mae'r 
pethau hyn yn gorchymyn ac yn dysgu. Na ddiystyred neb 
dy ieuenctid; ond bydd di yn siampl i'r credinwyr, mewn 
gair, mewn ymddiddan, mewn cariad, mewn ysbryd, mewn 
ffydd, mewn purdeb. Hyd oni ddelwyf, rhoddwch 
bresenoldeb i ddarllen, i anogaeth, i athrawiaeth. 

1 Timotheus 4:10-13 


Ond mewn tŷ mawr y mae nid yn unig lestri aur ac arian, 
ond hefyd o bren a phridd; a rhai i anrhydedd, a rhai i 
amarch. Os glanha dyn gan hynny oddi wrth y rhai hyn, 
efe a fydd yn llestr i anrhydedd, wedi ei sancteiddio, ac yn 
gyfaddas at ddefnydd y meistr, ac yn barod i bob 
gweithred dda. Ffowch hefyd chwantau ieuenctid: ond 
dilynwch gyfiawnder, ffydd, cariad, tangnefedd, gyda'r rhai 
sy'n galw ar yr Arglwydd o galon lân. Ond mae cwestiynau 
ffôl ac annysgedig yn osgoi, gan wybod eu bod yn gwneud 
gwrthdaro rhyw. 2 Timotheus 2:20-23 


Ond diwedd pob peth sydd agos: byddwch sobr, a 
gwyliwch hyd weddi. Ac yn anad dim, bydd gennych 
gariad angerddol yn eich plith eich hunain: oherwydd bydd 
cariad yn gorchuddio lliaws pechodau. Defnyddiwch 
letygarwch un i'r llall heb rwgnach. 1 Pedr 4:7-9 


Ac heblaw hyn, gan roddi pob diwydrwydd, chwanega at 
dy ffydd rinwedd ; ac i rinwedd gwybodaeth ; Ac i ddirwest 
gwybodaeth; ac i ddirwest amynedd; ac i amynedd 
duwioldeb ; Ac i dduw- ioldeb caredigrwydd brawdol ; ac i 
gariad caredigrwydd brawdol. Canys os bydd y pethau hyn 
ynoch, ac yn helaeth, y maent yn peri i chwi na fyddwch 
yn ddiffrwyth nac yn ddiffrwyth yng ngwybodaeth ein 
Harglwydd Iesu Grist. 2 Pedr 1:5-8 


